rL+y 


ADRODDIAD 

Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 
A R 

CYFLWR 


DOS  BARTH  DINESIG  LLANGEFNI 

AM  Y MYDDYN  19  6 1 

GAN  GOKFFORDDI  ADRODDIAD 
Y 

STODOG  IECHYD 

W.  ROSSER  HARRIES.  M.R.S.H..  M.A.P.H.I. 


Cadeirydd  a Chynghorwyr, 


Cyngor  Dinesig  Llangefni. 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddigesau  a Boneddigion, 

Mae  yn  anrhydedd  gennyf  gyflwyno  i chwi  yr  Adroddiad  am  y flwyddyn  1961. 

Tystir  unwaith  eto  fod  cyflwr  iechyd  trigolion  y dref  o safon  boddhaol 
a chanmoladwy.  Diolchir  am  hyn  i Feddygon  Teuluaidd  y Dref  a'r  cylch. 

Hefyd  diolch  a chydnabyddiae th  i Foneddiges  Ymwelydd  Iechyd  a'r  Gweinyddesau 
am  eu  cydweithrediad  pared  a chyson. 

Bu  ychwanegiad  o tua  cant  yn  amcangyfrif  y boblogaeth  o'i  gymharu  a*r 
flwyddyn  cynt.  Wrth  ystyried  ffigyrau  poblogaeth  y deng  mlynedd  diweddaf 
gwelir  fod  dros  fil  wedi  cartrefu  yn  y dref,  Mae'r  boblogaeth  bob  blwyddyn 
yn  ychwanegu  yn  gyson  yn  ol  nifer  o dai  newydd  a adeiladir.  Felly,  hyderir 
gyda'r  adeiladu  sydd  ar  dro  y bydd  cynnydd  sylweddol  ym  mhoblogaeth  y dref  o 
hyn  ymlaen. 

Yn  ystod  y flwyddyn  arbennig  ni  adeiladwyd  ond  dau  dy  yn  Ffordd  Talwrn 
gan  y Cyngor  - canlyniad  i amgylchiadau  arbennig  yn  y flwyddyn  i960  oedd  y 
lleihad  adeiladu  hwn,  ond  eto  yn  ystod  yr  amser  yr  oedd  ystyriaeth  a 
darpariaeth  wedi  symud  ymlaen  i adeiladu  mwy  o dai,  a bydd  ffrwyth  y llafur 
i'w  weled  yn  y dyfodol  agos. 

Nodweddiadol  o’r  flwyddyn  1961  oedd  amlygrwydd  yn  y dref  a'r  cylch  o 
adeiladu  tai  preifat  a'r  rhai  hyn  o batrwm  a safon  derbyniol. 

Mae  cynnyrch  y dreth  geiniog  yn  raddol  godi  o £51*  ddeng  mlynedd  yn  ol 
i'r  swm  presennol,  tra  mae  gwerth  mewn  treth  wedi  codi  i £1,293*  o'i  gymharu 
a'r  flwyddyn  ddiweddaf. 

Bu  gostyngiad  o bump  yn  rhif  genedigaethau  yn  y dref.  Mae'r  darostyngiad 
yn  un  raddol  am  rhyw  re  swm  ers  1958  pan  oedd  85  o enedigaethau  mewn  blwyddyn. 
'Roedd  dau  o'r  genedigaethau  yn  anghyfreithlon,  ychwanegiad  o un,  ond  ni  fu'r 
ffigwr  hwn  ddim  mwy  yn  ystod  y deng  mlynedd  diweddaf.  Mae  rhif  genedigaethau 
marwanedig  yn  canlyn  yr  un  patrwm  sef  dau  am  y flwyddyn  1961.  Ni  fu  yr  un 
marwolaeth  Mamol,  ond  bu  tri  baban  o dan  flwydd  oed  ac  un  dan  fis  oed  farw, 

Sylwir  bod  darostyngiad  o 20  yn  rhif  marwolaethau  pob  oed. 

Prif  achosion  y marwolaethau  yn  ystod  y flwyddyn  arbennig  oedd  - Clefydau 
y Galon  ac  yna  y "Stroke"  a "Cancer". 

Rhestrwyd  dau  yn  unig  gyda  haint  y Darfodedigaeth  o'r  Ysgyfaint,  un  ond 
14  oed.  Er  bod  y salwch  hwn  yn  raddol  gilio,  rhaid  bod  yn  wyliadwrus  o hyd, 
gan  ei  fod  yn  bresennol  mewn  cymdeithas  ac  yn  dal  i lechu. 

Ynglyn  a chief ydau  heintus  rhestrwyd  y canlynol  : - 

A - Dwymun  Goch 

5 - Freeh  Goch 

04  - Pas 

Blwyddyn  dda  o'i  chymharu  a 1958  er  engraifft  pan  gafwyd  haint  o'r  Freeh 
Goch  yn  enwedig.  Ni  chafwyd  yr  ion  clefyd  'Diphtheria'  mae  dros  15  mlynedd 
er  pan  restrwyd  y clefyd  hwn. 

Yn  ol  adroddiad  y Swyddog  Iechyd  sylwir  bod  sylw  arbennig  yn  cael  ei 
roddi  i sefyllfa  glendid  y dref  - y lladd— dy  a'r  garthffosiaeth.  Dymunaf 
ddiolch  i fasnachwyr  y dref  am  eu  cydweithrediad  a'r  Swyddog  Iechyd. 

Teimlwyd  yn  ystod  i960  bresenoldeb  ac  awgrymiadau  datblygiad  mewn 
gwaith,  masnachdai  newydd  ac  atgyweirio.  Cafwyd  y Cyngor  yn  symud  ymlaen  yn  1961 
a rhoi  ar  y gweill  gynlluniau  adeiladu  - nid  yn  unig  tai  a fflatiau  ond 
hefyd  gartref  arbennig  i'r  henoed  - hwn  mewn  sefyllfa  yng  nghanol  y dref. 
Cymeradwyoryr  Awdurdod  ar  y mesurau  hyn  a bydd  sylw  o'r  datblygiad  yn  y 
blynyddoedd  sydd  i ddod. 


Erbyn  hyn  mae'r  ddwy  ysbyty  yn  y dref  yn  gweithredu  a’r  G-lefydau  yr 
Oedrannus,  • mae’r  driniaeth  ar  gwaith  yn  cael  ei  gydnabod  trwy  Ogledd 
Cymru,  Diolch  i’r  Cyngor  am  eu  cydweithrediad  i wneud  tref  Llangefni  yn 
ganolfan  i’r  gwasanaeth  Meddygol  arbennig  hwn, 

Dymunaf  ddiolch  i’r  Clerc  a’r  Arolygydd  am  eu  cydweithrediad  a’u 
harweiniad  cyson  trwy'r  flwyddyn.  Hefyd  diolchaf  i Gadeirydd  y Cyngor 
a'r  Cynghorwyr  oil  am  eu  diddordeb  a'u  cydweithrediad  dymunol,  Mae  gwaith 
ac  egni  Cyngor  y Dref  i'w  ganmol  yn  fawr,  a dymunir  llwyddiant  ymhob 
symudiad  yn  y dyfodol. 


Ydwyf, 

Eich  Ufudd  Was, 


W.  ARTHUR  JONES. 


Swyddog  Meddygol  y Dosbarth 

Tachwedd,  1962.  - ' 


Dyfyniadau  o Ystadegau  B.ywyd  ac  Ieoh.yd 


YSTADEGAU  CYFFKSDINOL 


Aceri  Arwynebedd 

. 

• • • • • * 

2510 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  - 
o’r  boblogaeth .ynghanol  y flwyddyn  1961 

• • • • • ♦ 

3090 

Cyfrifiad  Poblogaeth  i960 

• • • • • • 

3000 

Rhif  Tai  Cyngor 

t • t • • • 

■ 605 

Rhif  Tai  Preswyliedig 

• • • • • • 

1009 

Gwerth  mewn  treth 

• • • • 

£45674 

Swm  cynnyrch  0 dreth  geiniog 

• • • • • • 

£188 

YSTADEGAU  BliffD 

Genedigaethau  B.ywanedig 

' Gwryw 

Ben.yw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

36 

29 

65 

Anghyf  re  i thlon 

2 

- 

2 

38 

29 

67 

Graddeg  genedigaethau  yn  ol  y fil  0 amcangyfrif  y boblogaeth  oedd. 

21.68.  Graddeg  genedigaethau  am  y 

flwyddyn  1956 

- 25.6; 

1957  - 25.1; 

1958  - 30.00;  1959  - 25.6;  I960  - 

24.00.  Graddeg  genedigaethau  y Sir 

oedd  17.4;  Cymru  a Lloegr  17.4. 

Graddeg  genedigaethau  gosodedig  Llangefni  am 

1961  oedd  25.58. 

Genedigaethau  Marwanedig 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

1 

1 

2 

. Anghyf re ithlon 

- 

- 

- 

1 

1 . 

2 

G-raddeg  genedigaethau  marwanedig  yn  ol  y fil  o’r  genedigaethau 
(bywanedig  a marwanedig)  oedd  29.00.  Graddeg  am  y flwyddyn  1957  - 29.00 
1958  - 11.6;  1959  - 37.9;  I960  - 24.7.  Graddeg  marwanedig  y Sir  oedd 

19.6;  Cymru  a Lloeger  19.00. 

Graddeg  marwanedig  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd  0.6 5; 
Sir  Fon  - 0.35;  Cymru  a Lloegr  - 0.34. 


Marwolaethau  (Pob  Oed) 


Cyfanswm  - 44 

Graddeg  marwolaeth  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd  14*2* 
Graddeg  am  y flwyddyn  1958  - 11.7;  1959  - 10.4;  I960  - 22.00.  Graddeg 

marwolaeth  Sir  Fon  .oedd  13. 8;  Cymru  a Lloegr  - 12.00. 

Graddeg  marwolaeth  go so de dig  Llangefni  am  1961  oedd  16*8,  Sir  Fon 
- 12.5. 

Marwolaeth  Hanoi  _ 

Dim  un. 

Graddau  Marwolaeth  Babano d o dan  Flwydd  Oed 


. Gwryw  Benyw  Cyfanswm 

Cyfreithlon  3 - -3 

Anghyfreithlon  - - 

3 3 


Graddau  Marwolaeth  Babano d o dan  Fis  Oed 

G-wr.yw  -Benyw  C.yfanswm 

Cyfreithlon  1 * ■ - -1 

Anghyfreithlon  - - - 

1 - 1 


Graddeg  marwolaeth  babanod  yn  61  y fil  o enedigaethau  bywanedig 
oedd  44.8. 

Graddeg  marwolaeth  babanod  y Sir  oedd  20.00;  Cymru  a Lloegr  - 21.6. 

Graddeg  marwolaeth  cyn-geni  yn  ol  y fil  o enedigaethau  bywanedig  oedd 
21.68;  Sir  Fon  - 16.00;  Cymru  a Lloegr  - 15.00. 

ACH0SI0N  MARWOLAETH  GYDA'R  NIFER  YN  Y DOS  BARTH 
DINESIG 


Aohos  Marwolaeth  Nifer 

1.  Malignant  neoplasm,  stomach.  1 

2.  Malignant  neoplasm,  lung,  bronchus.  2 

3 • Leukaemia  1 


3 


4.  Vascular  lesions  of  the  Nervous  System.  11 

5.  Coronary  disease,  anginia.  4 

6.  Hypertension  with  heart  disease.  2 

7.  Other  heart  diseases.  11 

8.  Other  circulatory  diseases.  4. 

9.  Pneumonia.  2 

10.  _ Bro.nch.itis,  1 

11.  _ Congenita  malformations.  1 

12.  Other,  defined  and  ill-defined  diseases.  3 

13.  > Mo tor. vehicles  accidents.  - 

14.  All. other  accidents.  1 

1 "■  ; . 44 


ATALIAD  A RHBOLAETH  CLKFYDAU  HEINTUS 
• * • Clefydau  Node  dig  (arwahan  i Ddarfodedigaeth) 

- -Dwymun  Goch  ...  ....  4 

. Freeh  Goch  ...  ...  5 

* Pas  • ...  ...  14 

Darfodedigaeth 

Hysbyswyd  bod  y rhai  a ganlyn  yn  dioddef  oddiwrth  y darfodedigaeth  :- 


Oed 

Rhyw 

Ysgyfaint  neu  Di -ysgyfaint 

14 

Gwryw 

Ysgyfaint 

30  ' 

Gwryw 

Ysgyfaint 

Buchfrechiad  ac  Imiwnio 


Mae'r  Cyngor  Sir  a'r  Meddygon  Teuluaidd  yn  gofalu  am  y gwasanaeth  yma, 
Buchfrechiad  y Freeh  Nen 


Pe  gafodd  40  o blant  eu  buchfrechu  am  y tro  cyntaf  yn  ystod  y flwyddyn 
arbennig,  a bu  1 o dan  15  gael  yr  ail  fuchfrechiad. 

Buchfrechiad  yn  erbyn  Darfodedigaeth 

Mae'r  buchfrechiad  B.C.G.  yn  cael  ei  roddi  gan  Swyddog  Meddygol  Arbennig 
i'r  Ysgyfaint'  ac  yn  cyd-weithredu  a Meddyg  y Sir.  Mae'r  cynllun  yn  gofalu  y 
caiff  pob  bab'an  a enir  i gartref  lie  mae  darfodedigaeth  yno  y buchfrechiad 
fel  amddiffyniad  rhag  y clwy,  Hefyd  caiff  y rhai  sydd  mewn  cyffyrddiad  a'r 
cleifion  y buchfrechiad  yma.  Yn  ystod  1961  cafodd  un  y buchfrechiad  o ganlyn 
cyffyrddiad. 

Imiwnio  3m  erbyn  Diphtheria  a'r  Pas 

Pe  gafodd  79  o blant  eu  himiwnio  am  y tro  cyntaf  yn  erbyn 'Diphtheria ' yn 
ystod  1961,  a 72  eu  himiwnio  yn  erbyn  y Pas. 


REPORT  OF  THE  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR  FOR  THE  YEAR  1961 


Summary  of  visits  and  work  carried  out  daring  the  year  : 


Dwelling-houses  inspected  for  nuisances  : 


(a)  Number  of  houses  visited 

• • • 

ft  ft 

288 

(b)  Number  of  inspections 

• • • 

ft  ft 

141 

Number  of  drains  tested  with  colour,  water  or  smoke 

ft  • 

.75 

Visit  to  work  in  progress 

• • • 

ft  ft 

24i 

Interviews  with  owners  or  representatives 

• • • 

ft  ft 

46 

Dwelling-houses  where  nuisance  abated 

• • • 

• • 

66 

Visits  in  connection  with  overcrowding 

ft  ft  • 

ft  4 

2 

Visits  in  connection  with  infectious  diseases 

ft  ft  ft 

ft  ft 

Nil 

Visits  for  disinfection  of  premises 

• • • 

ft  ft 

Nil 

Visits  to  premises  re  vermin 

• ft  • 

ft  ft 

Nil 

Visits  to  bakehouse,  re staurants , cafes,  canteens 

and  hotel  kitchens 

• • • 

ft  ft 

112 

Visits  to  ice-cream  premises 

ft  ft  ft 

• • 

24 

Visits  to  fish- friers  premises 

• • • 

• ft 

10 

Visits  to  other  food-preparing  premises ' 

ft  ft  ft 

ft  • 

16 

Visits  re  Shop  Acts 

• • • 

ft  ft 

• ... 

Nil 

Visits  to  Factories 

• • • 

ft  ft 

37 

Visits  re  rats,  mice  and  other  infestation 

• • ft 

ft  ft 

20 

Notices  served  : 

(a)  Informal 

ft  • • 

• • 

Nil 

(b)  Statutory 

• ft  • 

ft  ft 

Nil 

Number  of  cases  in  which  legal  proceedings  taken 

ft  ft  ft 

ft  ft 

Nil 

Infectious  Diseases  : 

Number  of  visits  Nil 

Number  of  visits  in  which  disinfection  was  carried  out  Nil 


ROOD  HYGIENE  : 

Number  of  food  premises  by  type  of  business  (excluding  registered 

premise s)  : 


Butchers 
G-rocers 
Confectioners 
Bakerie  s 

Catering  Establishment  (including 
cafes,  restaurants,  hotels) 

Number  of  visits  to  food  premises 

Number  of  food  premises  unsatisfactory  from  point 
of  view  of  hygiene 


4 
15 

5 
4 

8 

. H2 

1 


Comments  : 

Three  additional  food  shops  were  opened  in 
the  area  during  the  year. 


5 


Preserved  Food  - Manufacture  and  Preparation  : 


Number  of  premises  registed  under  Section  l6  of 

Pood  and  Drugs  Act,  1955 

t • ® 

• • • 

3 

Number  of  new  applications 

• • • 

• • • 

Nil 

Number  of  visits 

• • • 

• • • 

16 

Ice-Cream  : 

Number  of  registered  premises 

• • • 

• • • 

16 

Number  of  new  applications 

ft  •• 

ft  ft  ft 

2 

Number  of  inspections 

• • • 

• • • 

24 

Number. of  contraventions  (if  any)  of  the  Heat 
Treatment  Regulations  1947  to  1952 

• • • 

• • • 

Nil 

Fish-Friers  Premises  : 

Number  of  premises  registered 

« 6 • 

• • • 

3 

Number  of  new  applications 

• ft  ft 

• • • 

Nil 

Number  of  visits 

ft  ft  • 

• « • 

10 

Slaughterhouses  : 

Number  in  District 

ft  ft  ft 

ft  • ft 

1 

Number  of  visits 

• • • 

• • • 

235 

Number  killed 

Cattle 

Calves 

Sheep  & 
Lambs 

Pigs 

1,303 

67 

12,396 

1,827 

Number  inspected 

' 1,3 03 

67 

10,138 

1,827 

All  diseases  except  tuberculosis 

7 

7 

5° 

5 

Whole  carcases  condemned 

Carcases  of  which  some  parts : 
was  condemned 

368 

9 

331 

122 

Tuberculosis  Only 
Whole  carcases  condemned 

Carcases  of  which  some  part 
was  condemned 

Percentage  of  the  number 
inspected  affected  with 
tuberculosis 

2 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

29 

.15% 

1 

f j 

1.6% 

r.. 


Weights  Condemned  : 


Tons 

Cwts 

Qrs 

Lbs 

Gci  "tislc  • • • • • • 5 

16 

1 

6 

Calves  

2 

2 

21 

Sheep  & Lambs  ... 

16 

1 

16 

S • • • • • • "" 

6 

- 

19 

Total  7 

1 

2 

6 

Knackers  Yards  : 

Number  Registered 

• • e 

• • • 

Nil 

- - Number  visited 

• • • 

• • • 

Nil 

UNSOUND.  FOOD 

Food  condemned  during  the  year  as  unfit  for 
( outside  slaughterhouse ) 

human  consumption 

Tons 

Cwts 

Qrs 

Lbs 

Butchers'  meat  (including  offal) 

- 

- 

- 

Other  food  (including  tinned  food) 

2 

- 

14 

RODENT  CONTROL  : 

. ■ 

- • - 

Number  of  residential  properties  treated  by  Operator 

• • • 

72 

Number  of  - commehfcial  properties  treated  by  Operator 

• • • 

24 

Total  number  of ’properties  treated 

• • • 

96 

Total  number  of  visits  made  to  properties 
WATER  SUPPLY  : i 

• • • 

208- 

Number  of  dwelling-houses  supplied  by  public 

water  mains  : - 

a)  Direct  to  house 

• • • 

• • • 

995 

b)  By  means  of  standpipes 

» t • 

• • • 

1 

Number  of  dwelling  -houses  dependent  on  wells 

for  their  water 

13 

Number  of  wells  found  to  be  contaminated  by  faecal  matter 

Nil 

DRAINAGE  MD  SELVAGE  DIoPOSiX  : 

The  serious  flooding  of  both  Biological  filter  beds  with  sewage 
which  occured  during  the  early  part  of  the  year  was  found  to  be  due  to 
collapsed  drainage  tiles  at  the  bottom  of  the  filters.  These  were 
renewed  and  the  beds  were  back  agaip  in  use  in  October.  ■ 

Extensions  : Rhosmeirch 

The  branch  sewers  were  completed  and  eight  new  house  connections 


made  to  the  sewers 


? 


Clai  Road  : 

The  extension  of  the  town  sewer  was  completed. 

Penmynydd  Road  : 

The  extension  was  also  completed  and  12  new  house  connections 
were  made  during  the  year. 


REFUSE  DISPOSAL  : 


House  refuse  was  collected  by  the  Council  Workmen.  The  disposal 
point  being  at  Hirdrefaig.  This  site  has  been  used  for  7 years.  It 
became  evident  that  a new  dump  would  be  required  before  the  end  of  the 
year.  A suitable  site  was  found  at  Ceint,  a distance  of  approximately 
j a mile  from  Llangefni  - Penmynydd  Road.  Use  was  made  of  the  old 
G-aerwen  - Benllech  railway  transfer  an  access  road  to  the  site.  The 
preparation  work  continued  and/land  was  nearly  ready  for  use  towards  the 
end  of  the  year. 

OFFENSIVE  TRADES  : 


Number  registed 


• • • • • • 


Nil. 


HOUSING  : 


1.  Inspection  of  Dwelling-houses  during  the  year 

(1)  a)  Total  number  of  houses  inspected  for  housing 

defects  (under  Public  Health  or  Housing  Act)  288 

b)  Number  of  inspections  made  for  the  purpose  lifl 

(2)  Number  ^of  dwelling-houses  found  to  be  in  a state 
so  dangerous  or  injurious  to  health,  as  to  be 

unfit-  -for  human  habitation  - Nil 

(3)  Number  of  dwelling  houses  (exclusive  of  those 
referred  to  under  the  preceding  sub-head)  found 
not  to  be  in  all  respects  reasonably  fit  for 

human  habitation.  22 

2.  Remedy  of  Defects  during  the  year  without  service  of 

Formal  Notices  ...  ... 

Number  of  defective  dwelling-houses  rendered  fit  in 
consequence  'of  informal  action  by  the  Local  Authority 
or  their  Officers  22 

3.  Action  under  Statutory  Powers  during  the  year. 

(a)  Proceedings  under  Section  9,  10  and  12  of  the 
Housing  Act,  1957.  

(1)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of 

which  notices  were  served  requiring  repairs  Nil 

(2)  Number  of  dwelling-houses  which  were  rendered 
fit  after  service  of  formal  notices  : 

(a)  By  owners 

(b)  By  Local  Authority  in  default  of  owners 


Nil 

Nil 


8 


(b)  Proceedings  under  Public  Health  Acts  : 

(1)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of  which 

notices  were  served  requiring  defects  to.  be 
remedied.  Nil 

(2)  Number  of  dwelling-houses  in  which  defects 
were  remedied  after  service  of  formal  notices, 

(a)  By  owners  ...  ...  Nil 

(b)  By  Local  Authority  in  default  of  owners  Nil 

(c)  Proceedings  under  Section  17  & 23  of  the  Housing  Act,  1957  i 

(1)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of  which 

Demolition  Orders  were  made  Nil 

(2)  Number  of  dwelling-houses  demolished  ...  12 

(3)  Number  of  houses  awaiting  demolition  ...  6 

(4)  Number  of  houses  in  which  undertaking 

accepted  for  use  other  than  for  human 
habitation  Nil 

(d)  Proceedings  under  Section  18  of  the  Housing  Act,  1957  : 

(1)  Number  of  separate  tenements  or  underground 
rooms  in  respect  of  which  Closing  Orders 

were  made  Nil 

(2)  Number  of  separate  tenements  or  underground  

rooms  in  respect  of  which  Closing  Orders 

were  determined,  the  tenement  or  room 

having  been  rendered  fit  Nil 


A.  Housing  Act  1957  “ Part  111.  Section  44  : 

Number  of  houses  in  respect  of  which  Clearance  Orders  were 
made  Nil 


Housing  Act,  1957  - Part  IV.  Sections  ~]G  - 90  - Overcrowding  : 

(a)  (i)  Number  of  dwellings  overcrowded  at 

the  end  of  the  year  ...  ...  Nil 

(ii)  Number  of  families  dwelling  therein  ...  Nil 

(iii)  Number  of  persons  dwelling  therein  ...  Nil 

(b)  Number  of  new  cases  of  overcrowding  reported 

during  the  year  ...  ...  Nil 

(c)  (a.)  Number  of  cases  of  overcrowding  relieved 

during  the  year  Nil 

(ii)  Number  of  persons  concerned  in  such 

cases  ...  ...  Nil 

5.  Housing  Act,  1957  ~ Section  17  : 

Number  of  houses  in  respect  of  which  Closing  Orders 

were  made.  , Nil 

6.  Housing  (Financial)  Provisions  Act,  1958  : 

Six  hou®  improvements  were  authorised  under  the  above  mentioned 
Act,  and  the  necessary- work  carried  out  during  the  year. 


9 


Summary  of  Housing  Defects 

and  Nuisances  Remedied  during 

the  year 

Keeping  of  Animals 

• 0 • 

0 0 0 

■ 2 

Offensive  accumulations 

• • • 

0 0 0 

10 

Sanitary  accommodation. 

insufficient 

000 

0 0 0 

Nil 

defective 

• • • 

0 0 0 

22 

Drainage 

reconstruction 

• • • 

0 0 0 

Nil 

repaired 

0 0 0 

0 0 0 

12 

cleansed 

• • • 

0 0 0 

48 

Cesspools  and  septic  tanks 

abolished 

• • # 

0 0 0 

Nil 

repaired 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Conversions  to  W.C.’s 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Refuse  receptacles 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Pood  Stores 

0 0 0 

0 0 0 

6 

Water  Supplies 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Walls  and  Ceilings 

0 0 0 

0 0 0 

15 

Floors 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Windows  and  ventilations 

0 0 0 

0 0 0 

3 

Baths,  lavatory  basins  and 

sinks 

0 0 0 

0 0 0 

26 

Staircases 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Coppers  (defective) 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Dampness 

0 0 0 

0 0 0 

18 

Roofs  and  rainwater  pipes 

0 0 0 

0 0 0 

3 

Yard  Paving 

0 0 0 

0 0 0 

Nil 

Chimneys  and  fireplaces 

0 0 0 

0 0 0 

19 

Miscellaneous 

0 0 0 

0 0 0 

4 

Inspections  under  the  Factories  Act  1937  & 1948  : 

1*  Inspections  for  purpose  of  provisions  as  to  health  : 


No.  on 

— 

Number  of 

Premises 

(1) 

Register 

(2) 

Inspec- 

1ST 

[ Written 
Notices 

Occupiers 

pro^e^uted 

(i)  Factories  in  which 

Sections  1,  2,  3,  4 & 6 
are  to  be  enforced  by 
Local  Authorities. 

20 

24 

Nil 

Nil 

(ii)  Factories  not  included 
in  (i)  in  which  Section 
7 is  enforced  by  the 
Local  Authority 

16 

12 

Nil 

Nil 

(iii)  Other  Premises  in  which 
Section  7 is  enforced  by 
the  Local  Authority 
(excluding  outworkers’ 
premises) 

1 

5 

Nil 

Nil 

T 0 T A L 

37 

41 

Nil 

i 

Nil 

10 


2,  Cases  In  which  Defects  were  found  : 


... 

Number  of  cases  in  which 
defects  v/ere  found 

Number  of 
cases  In  which 

Parti<pulars 

(i) 

Pound 

(2) 

Remedied 

(3) 

Referi 
To  H.M. 
Inspec 

’ed 

By  H.M 
Inspec 

prosecutions 
, were  Instituted 

(6) 

Want  of. cleanliness 
(Section  1) 

12 

12 

Nil 

Nil 

Nil 

Overcrowding 
(Section  2) ' ' 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Unreasonable 
temparatures 
(Section  3) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Inadequate  ventila- 
tion (Section  4) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Ineffective  drainage 
of  floors  (Section  6) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

f Sanitary  Conveniences 
(Section  7) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(a)  Insufficient 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(b)  Unsuitable  or 
defective 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(c)  Not  separate 
for  sexes 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Other  offences  (not 
including  offences 
relating  to  Outwork) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

TOTAL 

12 

12 

Nil 

Nil 

Nil 

